Kawar Da Shubha 


Wallafar 

Shaikh Muhammad bin Abdul- Wahab 

Da Harshen Hausa 


Tarjamar 

Abdullahi Abubakar Fakih 


Bugawa da Watsawar 

Ma’aikatar Harkokin Addinin Musulunci, Da Wakafai, 
Da Kuma Wa azi Da Shiryarwa 
Kasar Saudi Arebiya 















Kawar Da Shubha 



-Jbun 0 

JLJl »l$3 Ciii' 


^ — * <—A-So 

r WxU c^lA 
<m .-Y^-YY«-A dLoj 

(L.AjJ]\j 

■>uv\ ;jLiJi -y jl^jJi- 


^ 5 />rr£ : £_utfi ,*»j 

r^-ttO-A : dUil 







Daga Littattafan Da Ma’aikatar Harkokin Addinin 
Musulunci, Da Wakafai, Da Kuma Wa’azi Da 
Shiryarwa Ta Buga 


Kawar Da Shubha 


Wallafar 

Shaikh Muhammad bin Abdul- Wahab 

Da Harshen Hausa 


Tarjamar 

Abdullahi Abubakar Fakih 


Offish in Buga Takardu Da Yadasu Na Ma’aikatar Suka 
Dauki Nauyin Kulawa Da Bugunsa 

1420 AH 



KAWAR DA SHUBHA 


Bayani Cewa Farkon Muhimmancin Manzanci Shi 
Ne Tabbatar Da Taubidin Ibada. 

Ka sani, Allah ya ji kanka, cewa lallai Tauhidi shi 
ne kadaita Allah da ibada. Shi ne addinin Annabawa 
wanda Allah ya aiko su da shi zuwa ga bayinsa. Na 
farkonsu shi ne Nuhu (A. S). Allah ya aiko shi zuwa ga 
mutanensa lokacin da suka wuce iyaka wajen girmama 
bayin Allah na kwarai; sune Wudda da Suwa'a da 
Yagusa da Nasra 

Kuma karshen Manzanni shi ne Muhammad 
(S A W ). Shi ne wanda ya rusa gumakan da aka yi na 
wadannan bayi managarta. Allah ya aiko shi zuwa 
mutane da suke yin ayyukan ibada da aikin Hajji da 
sadaka da kuma ambaton Allah da yawa, sai dai suna 
sanya wasu abubuwan halitta su zama tsani tsakaninsu 
da Allah. Suna cewa muna so su kusantar da mu zuwa 
ga Allah, kuma muna son su cece mu agurin Allah. 
Suna bauta wa kamar Mala’iku da Isa dan Maryama da 
wasu mutane dabam daga salihai, sai Allah yaaiko 
Muhammadu (S.A.W.) yana jaddada musu addinin 
Babansu Ibrahim (A S). Kuma yana ba su labarin cewa 
lallai irin wannan neman kusanci tare da akida a zuci 


1 



tsantsar hakkin Allah ne. Ba ya halatta ga wani 
Mala’ika makusanci ko Annabi Manzo, ballantana 
waninsu. 

Idan ba don haka ba, to ai wadannan mushrikai suna 
shaidawa cewa lallai Allah shi ne Mahalicci shi kadai 
ba shi da abokin tarayya a cikin yin halitta, kuma babu 
Mai azurtawa sai Shi; babu Mai kashewa ko rayawa 
face shi; babu Mai tsara al’amura face Shi; kuma lallai 
sammai bakwai da abin da yake cikinsu, da kassai 
bakwai da abin da yake cikinsu bayinsa ne, kuma suna 
karkashin tsarinsa da kuma rinjayensa. 

( 2 ) 

Bayanin hujjoji a kan cewa lallai mushrikai 
wadanda Annabi(S.AW) ya yake su suna yin ikirari da 
tauhidin rububiyya, amma hakan bai fitar da su daga 
yin shirka cikin ibada ba, idan kuma kana neman dalili 
a kan cewa lallai wadanda Manzon Allah ya yake su 
suna ikirari da haka, to sai ka karanta fadin Allah 
Ta’ala da ya ce: 

“Ka ce wane ne yake azurta ku daga sama da kasa 
ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane 
ne yake fitar da mai rai daga matacce, yake kuma fitar 
da matacce da ga mai rai; kuma wane ne yake shirya 
aPamarin talikai. da sannu za su ce Allah ne. To ka ce 
yaya baku jin tsoron Allah”. Suratu Yunus, aya ta 31. 


2 



Da kuma fadinsa: 

“Ka ce wane ne yake da kasa da wanda ke cikinta 
idan kun kasance kuna sani? Za su ce: Ta Allah ce. To 
ka ce shin ba za ku yi tunani ba. Ka ce wane ne 
Ubangijin sammai bakwai kuma Ubangijin Al’arshi 
mai girma. Za su ce: Na Allah ne. Shin to ba za kuji 
tsoron Allah ba. Ka ce wane ne Wanda mallakar 
kowane abu take hannunsa, kuma shi ne yake tsarewa 
kuma ba a tsare kowa daga gare Shi, idan kun kasance 
kuna sani? Za su ce: Ga Allah yake. Ka ce to ta yaya 
akesihirce ku”. Suratul Muminin, aya ta 84-89. Da 
wasu ayoyi masu kamar haka. 

To, idan ka tabbatar da cewa lallai su sun kasance 
suna ikirari da haka, amma duk da haka wannan bai 
shigar da su cikin Tauhidin da Manzon Allah (S A W.) 
yake kiransu zuwa gare shi ba; idan kuma ka sani cewa 
lallai shi Tauhidin da suka yi musun sa shi ne Tauhidin 
ibada wanda mushirikai na zamaninmu suke yi masa 
suna da akida, kamar yadda suka kasance suna kiran 
Allah, tsarki ya tabbata gare Shi cikin dare darana 
sannan daga cikinsu akwai wanda yake rokon Mala’iku 
saboda nagartarsu da kuma kusancinsu gurin Allah 
domin su ceceshi; ko kuma ya rinka rokon wani mutum 
salihi kamar Lata ko wani Annabi kamar Isa; idan 
kuma ka sani cewa lallai Manzon Allah (S A W ) ya 
yake su ne akan wannan shirkar, ya kira su zuwa ga 


3 



tsarkake ibada ga Allah shi kadai kamar yadda Allah 
Ta’ala ya ce: 

“Kada ku kira wani tare da Allah”. Suratul Jinni aya 
ta 18. 

Kuma Allah ya ce: 

“Kiran gaskiya yana ga Allah, wadanda suke kira 
koma bayansa ba za su amsa musu da komai ba”. 
Suratul Ra’ad aya ta 14. 

Idan kuma ka tabbatar cewa lallai Manzon Allah 
(S A W.) ya yake su domin addu’a dukkanta ta kasance 
ga Allah, kuma bakance ma ya kasance dukkansa ga 
Allah, kuma neman agaji dukkansa ya kasance daga 
Allah, da dukkan nau’o’in ibada su kasance ga Allah; 
kuma ka sani cewa yin ikirarinsu da Tauhidin 
Rububiyya bai shigar da su cikin Musulunci ba, kuma 
fiiskantarsu ga Mala’iku da Annabawa da waliyai da 
nufin su cece su da neman kusanci ga Allah ta hanyar 
yin haka shi ne ya halatar da jinannakinsu da 
dukiyoyinsu; to idan ka san duk wadannan abubuwa, 
sannan ne za ka gane Tauhidin da Manzanni suka yi 
kira zuwa gare shi, kuma mushrikai suka ki yin ikirari 
da shi. Wannan Tauhidin shi ne ma’anar fadinka “la 
ilaha illal lahu”. 


( 3 ) 


4 




Bayanin Cewa Tauhidin Ibada Shi Ne Ma’anar La 

Ilaha Ilia Lahu Kuma Lallai Kafirai A Lokacinsa 
(S A W) Sun Kasance Mafiya Sani Ga Ma’anarta Fiye 
Da Wani Mai Da’awar Musulunci. 

Wannan Tauhidin shi ne ma’anar fadinka La Ilaha 
Illal Lahu, domin Ilahu a gurin larabawa shi ne wanda 
ake nufi da wadanan abubuwa da aka ambata, dai dai 
ne ya kasance Mala’ika ne ko Annabi ne ko waliyi ko 
bishiya ko kabari ko aljani. Ba sa nufin cewa Ilahu shi 
ne mahalicci mai arzutawa mai tsara al’amura, domin 
sun sani cewa lallai hakan na Allah ne Shi kadai kamar 
yadda ya gabata gareka. Abin da kawai suke nufi da 
Ilahu kurum shi ne abin da mushrikan zamaninmu suke 
nufi da lafazin Sayyidi. Sai Annabi (S A W.) ya zo 
yana kiransu zuwa ga kalmar Tauhidi, ita ce La Ilaha 
Illal Lahu. Abin nufi da wannan kalima shi ne 
ma’anarta ba wai tsuran lafazinta ba Kuma kafirai 
jahilai suna sanin cewa abin da Annabi yake nufi da 
wannan kalmar shi ne kadaita Allah wajen rataya gare 
Shi, da kafirce wa dukkan abin bauta ba Allah ba, da 
kubuta daga gare shi. Domin lokacin da ya ce da su La 
Ilaha Illal Lahu sai suka ce: “Shin zai sanya abubuwan 
bauta duka su zama abin bauta guda. Lallai wannan 
abin mamaki ne”. Suratu Sad, aya ta 5. 

To, idan ka sani cewa lallai kafirai jahilai sun san 
wannan, to abin mamaki shi ne ka ga wanda yake 
da’awar Musulunci amma shi bai san tafsirin wannan 


5 



kalma ba kamar yadda kafirai jahilai suka san ta 
ba.Tsammanin irin wadannan mutane shi ne cewa yin 
furuci da harfofm wannan kalmar ya isa ba tare da 
kudurcewar ma’anoninta a zuci ba. 

Haziki kuma daga cikinsu yana tsammanin cewa 
ma’anarta shi ne babu mai azurtawa datsara al amura 
face Allah. Idan kuwa ya zama haka, to babu alheri ga 
mutumin da jahilan kafirai ma sun fi shi sanin ma’anar 
La Ilaha Illal Lahu. 


(4) 

Sanin mumini ni’imar da Allah ya yi masa ta 
Tauhidi tana wajabta masa ya yi farin ciki da ita kuma 
ya ji tsoron kada a zare masa ita. 

Idan ka san abin da na ambata maka sani na zuci, 
kuma ka san shirka da Allah wacce Allah ya ce a kanta: 

“Hakika Allah ba ya gafarta a yi da Shi, yana 
gafarta koma bayan wannan ga wanda ya so” Suratul 
Nisa aya ta 48. 

Kuma idan ka san Addinin Allah wanda yaaiko 
Mazannin da shi tun daga na farkonsu har zuwa na 
karshe, wannan addinin da Allah ba ya karbar wani 
koma bayansa daga kowa; kuma ka san abin da ya sami 
mafi yawan mutane najahiltar wannan al’amari, to za 
ka samu fa’idodi guda biyu: 


6 



Ta farko ita ce yin farin ciki da falalar Allah da 
rahamarsa kamar yadda Allah Ta’ala ya ce: 

“Ka ce su yi farin ciki da falalar Allah da 
rahamarsa, wannan shi ne mafi alheri da abin da suke 
tarawa”. Suratu Yunus, aya ta 58. Kuma yana sanya 
maka jin wani tsoro mai girma. Domin idan ka sani 
cewa mutum yana iya kafirta ta hanyar yin kalma da 
yake furuci da ita da harshensa, kuma watakila ma yana 
fadinta ne cikin jahilci, amma duk da haka ba za a yi 
masa uzurin jahilcinsa ba. Kuma hakika ya kan iya 
fadinta alhali yana tsammanin tana kusantar da shi 
zuwa ga Allah, kamar yadda mushrikai suke tsammani. 
Musamman ma idan Allah ya sa ka fahimci labarin da 
ya bayar game da mutanen Annabi Musa tare da 
nagartarsu da iliminsu cewa sun zo masa suna cewa: 

“Ka sanya mana abubuwan bauta kamar yadda suke 
da abubuwan bauta”. Suratul A’araf, aya ta 138; to a 
lokacin ne tsoronka da kwadayinka za su girmama a 
kan Allah ya kubutar da kai daga irin wannan da 
makamancinsa. 


7 



(5) 


Hikimar Allah Ta Hukunta Cewa Ya Sanya Wa 
Annabawansa Da Waliyansa Abokan Gaba Daga Cikin 
Aljanu Da Mutane 

Kasani, Allah ya ji kanka, cewa lallai Allah 
Subhanahu daga cikin hikimarsa bai aiko wani Annabi 
ba da wannan Tauhidi face ya sanya masa abokan gaba, 
kamar yadda A1 lah Ta’ al a ya ce: 

“Kamar haka ne Muka sanya wa kowane Annabi 
abokan gaba shaidanun mutane da aljana; sashinsu yana 
kimsa wa sashi kawatance zance (na karya) don su rude 
su”. Suratul An’arn, aya ta 114. Kuma yana iya 
kasancewa su makiya Tauhidin suna da ilmi mai yawa 
da littatafai da hujjoji kamar yadda Allah Ta’ala ya ce: 

“Lokacin da Manzanninsu suka zo musu da hujjoji 
bayyanannu, sai suka yi alfahari da abin da suke da shi 
na ilmi”. Suratu Gafir, aya ta 84 

( 6 ) 

Wajabcin Yin Makami Da Ilmin Littafin Allah Da 
Sunna Domin Rushe Shubhohin Makiya. 

Idan ka san haka kuma ka san cewa lallai hanyar 
Allah ba ta da makawa sai ta sami makiya masu datse 
ta, ma’abuta fasaha da ilmi da hujjoji, to abin da yake 
wajibi a kanka shi ne ka san cikin addinin Allah abin da 

8 



zai zama makami gare ka wanda za ka yaki wadannan 
shaidanun da shi; sune wadanda shugabansu (wato 
Iblis) ya ce da Ubangijinka Mai girma da daukaka: 

“Lallai zan datse musu hanyarka madaidaiciya. 
Sannan zan zo musu ta gabansu da ta bayansu da ta 
damansu da ta hagunsu, kuma ba za ka sami 
yawancinsu masu godiya ba.” A’araf, Aya 16-17. 

Amma idan ka fuskanci Allah, kuma ka karkata 
zuwa hujjojin Allah da bayanansa ka da kajitsoro, 
kuma kada ka yi bakin ciki “Lallai makircin shaidan 
mai rauni ne.” Nisa’i, Aya 76. Jahili da yake daga cikin 
masu Tauhidi zai rinjayi dubun irin wadannan 
mushrikai, kamar yadda Allah Ta’ala ya ce: 

“Kuma lallai rundunarmu su ne masu rinjaye.” 
Safat, Aya 173. 

Domin haka rundunar Allah su ne masu rinjaye da 
hujjoji da harshe kamar yadda yake su ne masu rinjaye 
da takobi da masu. Abin tsoro ga mai Tauhidin da ya 
shiga wannan hanya kawai alhali ba shi da makami. To, 
hakika Allah Ta’ala ya yi mana baiwa da littafinsa 
wanda ya sanya shi “shi ne bayanin komai kuma shiriya 
ne da rahama da bushara ga musulmi”. Wani mai karya 
ba zai zo da wata hujja ba face a cikin Alkur’ani akwai 
abin da zai warware ta. Kamar yadda Allah Ta’ala ya 
ce: 


9 



“Ba za su zo maka da wani misali ba face mun zo 
maka da gaskiya da mafi kyawun fassara”. Furkan, Aya 
33. 

Wasu masu tafsiri sun ce wannan ayar ta game 
kowace hujja wacce makaryata (mabarnata) za su zo da 
ita har ranar kiyama. 


(7) 

Raddi Ga Makaryata A Dunkule Da A Rarrabe 

Ni zan ambata maka abubuwan da Allah ya ambata 
cikin littafinsa jawabi ga maganganun da mushrikai su 
ka yi hujja da shi akan mu a wannan zamanin namu Sai 
mu ce jawabin makaryata ta hanya biyu ne: a dunkule 
da kuma a rarrabe. Amma wanda yake a dunkule, to 
al’amari ne mai girma, kuma fa’ida cemaigirmaga 
wanda ya hankalce ta. Wannan kuwa ita ce maganar 
Allah: 

“Shi ne Wanda ya saukar maka da littafi, a cikinsa 
akwai ayoyi mabayannan ma’anoni, sune asalin littafin, 
da kuma wasu masu kama da juna. Amma wadanda 
suke da karkata a cikin zukatansu sai suna bin masu 
kama da juna daga cikinsa domin neman fitina da 
neman fassararsa. Kuma babu mai sanin fassararsa sai 
Allah”. Kuma hakika hadisi ya tabbata daga Manzon 
Allah (S.A.W.) cewa ya ce: 


10 



« Idan kuka ga wadanda suke bin wanda yayi kama 
da juna daga cikinsa (Alkur’ani) to wadannan su ne 
wadanda Allah ya ambata ku guje su ». Misali, idan 
wani mushriki ya ce maka: “Ku saurara! Lallai 
waliyyan Allah babu tsoro gare su kuma ba sa yin bakin 
ciki’. Kuma ceto gaskiya ne, kuma Waliyan suna da 
alfarma a wajen Allah; ko kuma ya ambaci wani 
hukunci daga maganar Annabi (S A W ), yana kafa 
hujja da shi a kan wani abu na karyarsa, kai kuma ba ka 
san ma’anar zancen da ya ambata ba, to ka amsa masa 
da cewa: Allah ya ambata a cikin liffafinsa cewa 
wadanda suke akwai karkata a cikin zuciyarsu suna 
barin ayoyi bayyanannu, suna bin masu kama da juna 
(wadanda ma’anoninsu suke rikitirwa); abin da na 
ambata maka kuwa na cewa Allah ya ambaci mushrikai 
cewa suna ikirari da rububiyar Allah, kuma kafircinsu 
saboda ratayarsu da mala’iku da Annabawa da waliyyai 
ne tare da fadinsu: “Wadannan su ne masu ceton mu a 
wajen Allah” [Suratu Yunus, aya ta 18], wannan 
al’amari ne bayyananne, babu wanda yake da ikon 
musanya ma’anarsa. Abin da ka ambata mini kuwa ya 
kai mushriki daga Alkur’ani da maganar Annabi 
(S A W) ban san ma’anarsa ba. Amma ni na tabbatar 
cewa lallai zancen Allah ba ya saba wa juna, kuma 
maganar Annabi (SAW) ba ta sabawa Alkur’ani; to 
wannan jawabi ne mai kyau kuma dai dai ne. Amma 
babu wanda zai fahimce shi sai wanda Allah ya yi ma 


11 



gamdakatar, don haka ka da ka raina shi, domin shi 
kamar yadda Allah ya ce ne: “Kuma ba za a cusa wa 
kowa wannan hali ba sai wadanda suka yi hakuri, kuma 
ba za a cusa shi ba sai ga mai babban rabo”. [Suratul 
Fussilat, aya 35], 

Amma jawabi a dunkule, sai mu ce: lallai makiyan 
Allah suna da soke soke a kan Musulunci, Addinin 
Manzanni wadanda suke kawar da mutane da su daga 
bin Addinin Allah. Daga ciki akwai fadinsu cewa mu 
ba ma yin shirka da Allah; muna shaidawa babu mai 
halitta da azurtawa, kuma babu mai amfanarwa ko 
cutarwa sai Allah Shi Kadai, ba shi da abokin tarayya, 
kuma lallai Annabi Muhammadu (S A W) ba ya 
mallaka wa kan sa wani amfani ko cuta, ballantana ma 
Shehu Abdulkadir ko waninsa, sai dai ni mai zunubi ne 
kuma salihai suna da makami a gurin Allah kuma ni ina 
nema gurin Allah ne ta hanyarsu To, jawabinsa shi ne 
abin da ya gabata, watau shi ne cewa lallai wadanda 
Manzon Allah (S.A.W) ya yake su suna tabbatar da 
abin da ka ambata, kuma suna ikirarin cewa lallai 
gumakansu ba sa gudanar da komai, kawai suna neman 
alfarma da su ne da ceto. Sannan kuma ka karanta masa 
abin da Allah ya fada cikin littafmsa kuma ka kara 
masa bayaninsa. Idan ya ce ai wadannan ayoyin sun 
sauka ne a kan masu bautar gunki, ta yaya kuke sanya 
salihai kamar gumaka? Ko yaya kuke sanya Annabawa 
kamar gumaka? 


12 



To, ka ba shi jawabi da abin da ya gabata. Idan ya 
tabbatar da cewa lallai kafirai suna shaidar da Rububiya 
dukkanta ga Allah, kuma nuflnsu daga wadanda suka 
fiiskanta bai kasance ba face neman ceto, amma duk da 
haka yana so ya banbanta aikinsa da nasu da irin 
gurguwar hujjar da aka ambata, to sai ka ce masa: lallai 
kafirai cikinsu akwai mai kiran (rokon) gumaka, daga 
ciki kuma akwai masu kiran waliyyai wadanda Allah ya 
ce a kansu: “Wadancan wadanda suke kiran suna 
neman tsani zuwa ga Ubangijinsu wadanne ne mafifita 
a kusanci?” [Suratul IsraT, aya 57], Kuma Suna rokon 
Isa dan Maryama da uwarsa, kuma Allah Ta’ala ya ce: 
“Masihu dan Maryama bai kasance ba face manzo da 
manzanni suka fice gabaninsa; kuma uwarsa siddika 
(mai yawan ba da gaskiya) ce; sun kasance (Isa da 
Maryama) suna cin abinci ka duba yadda ake bayyana 
musu ayoyi sannan kuma ka duba yadda suke bijirewa 
gaskiya. Ka ce: shin kuna bauta wa wanin Allah abin da 
ba zai mallaki cuta ko amfani a gare ku ba Allah Shi ne 
mai ji masani.” [Suratau Ma’ida, aya 75, 76], 

Kuma ka ambata masa fadin Allah Ta’ala: 

“Kuma ranar da Allah yake tara su gaba daya 
sannan ya ce wa mala’iku: shin wadannan ku suka 
kasance suna bauta wa? Suka ce tsarki ya tabbata 
gareka Kai ne majibincinmu ba su ba. A’a sun kasance 
suna bauta wa aljanu ne; mafi yawansu da su (aljanun) 
suka yi imani”.[Suratul Saba’i, aya 40, 41], 


13 



Da fadin Allah Ta’ala: 

“Ka ambata lokacin da Allah ya ce: Ya Isa dan 
Maryama! Shin kai ne ka ce da mutane ku dauke ni da 
uwata abin bauta biyu ba Allah ba. Ya ce tsarki ya 
tabbata gare Ka, ba ya kasancewa a gare ni na fadi abin 
da ba ni da hakkinsa. Idan na fade shi, to hakika ka 
sani; ka san abin da yake cikin raina amma ban san abin 
da yake cikin Ranka ba. Lallai Kai ne Mai yawan sanin 
abin da yake boye” [Suratul Ma’ida, aya 116], 

Ka ce masa shin ka san Allah ya kafirta wanda ya 
nufi gumaka? Kuma ya kafirta wanda ya nufi salihai, 
kuma Manzon Allah (S.A.W) ya yake su. Idan ya ce: 
‘ai kafirai suna nufin bauta musu ne, ni kuma ina shaida 
wa lallai Allah shi ne Mai Amfanarwa kuma shi ne mai 
cutarwa kuma mai shirya al’amura, ba na neman komai 
face daga gare Shi. Su kuma salihai ba su iya yin komai 
sai dai ina nufinsu don fatan cetonsu daga Allah’ . To 
amsa ita ce: Lallai wannan maganar kafirai ce dai dai 
da dai dai. Sai ka karanta masa maganar Allah: 

“Wadanda suka riki wasu majibinta ba Shi ba, (suna 
cewa) ai ba ma bauta musu sai domin kawai su kusantar 
da mu zuwa ga Allah kusantarwa” [Zumar, aya 3], Da 
kuma fadarsa: 

“Kuma suna cewa wadannan sune masu ceton mu 
gurin Allah” [Yunus, aya 18], 

Ka sani cewa wadannan shubhohi guda uku su ne 
mafi girman abin da yake gare su. To idan ka san cewa 


14 



Allah ya bayyana mana su cikin Littafinsa kuma ka 
fahimce su fahimta mai kyau to Abin da yake bay an su 
ya fi sauki. 


( 8 ) 

Raddi Kan Wanda Yake Riya Cewa Addu’a Ba 
Ibada Ba Ce 

Idan ya ce ‘ni ba na bauta wa kowa face Allah, 
kuma wannan fakewa da salihai da kiransu ba ibada ba 
ce’. To ka ce masa kai kana tabbatarwa cewa Allah ya 
wajabta maka tsarkake ibada ga Allah, kuma shi hakkin 
sane a kanka? Idan ya ce na’am, to ka ce masa: Ka 
bayyana mini wannan abin da Allah ya wajabta maka, 
watau tsarkake ibada ga Allah Shi Kadai, wanda kuma 
shi ne hakkinsa a kanka. Shi kuwa bai san ibada ba da 
kashe-kashenta. To sai ka bayyana masa ita da cewa: 
Allah Ta’ala ya ce: 

“Ku roki Ubangijinku da kaskantar da kai kuma a 
boye”. [A’araf, aya 55], 

To idan ka sanar da shi wannan, sai ka ce da shi: 
shin ka san cewa wannan ibada ce ga Allah. Babu 
makawa zai ce: ‘na’am, addu’a ita ce kwakwalwar 
ibada’. To idan ka tabbatar cewa ibada ce kuma ka roki 
Allah cikin dare da rana kana mai tsoro da kwadayi 
sannan kuma cikin wannan bukatar ka roki wani 


15 



Annabi ko waninsa, ashe ba ka yi shirka cikin bautar 
Allah ba? 

Babu makawa zai ce na’am. To ka ce masa: idan ka 
san maganar Allah Ta’ala: 

“Ka yi salla ga Ubangijinka kuma ka yi layya” 
[Alkauthar, 2]; ka yi da’a ga Allah kuma ka yi yanka 
gare shi, shin wannan ibada ce? 

Babu makawa zai ce: na’am. To ka ce masa: to idan 
ka yi yanka ga wani halitta ko Annabi ko aljani ko 
waninsu, ashe ba ka yi shirka da Allah cikin wannan 
ibada ba? Babu makawa ya tabbatar, kuma ya ce: 
na’am. 

Kuma ka ce masa mushrikai wadanda Alkur’ani ya 
sauka a kansu shin sun kasance suna bauta wa mala’iku 
da salihai da Lata (gunki ne) da waninsu? Babu 
makawa ya ce: na’am. To ka ce masa: to ibadar ta su 
gare su a cikin me ta kasance idan ba a cikin addu’a da 
yanka da fakewa da su da makamantan wadannan? 
Domin dai su ai suna tabbatarwa cewa su bayinsa ne 
kuma karkashin rinjayarsa suke, kuma Allah shi ne 
Kadai mai tsara al’amura, amma duk da haka sai suna 
rokon su kuma suna fake wa a gare su domin alfarma 
da neman ceto daga gare su; wannan abu ne wanda 
yake bayyananne a sarari. 


16 



(9) 


Bambanci Tsakani Ceto Na Sharia Da Na Shirka 

Idan ya ce: ‘kana musun ceton Annabi (S.A.W) ne, 
kuma kana barranta daga gare shi?’ Ka ce ba na musun 
sa kuma ba na barranta daga gare shi. Hakika shi 
Annabi (S A W) shi ne mai ceto wanda ake karbar 
cetonsa, kuma ina kaunar samun cetonsa. Sai dai ceto 
gabaki daya na Allah ne kamar yadda Allah Ta’ala ya 
ce: 

“Ka ce ceto baki daya na Allah ne” [Al-Zumar, aya 

44], 

Babu ceto sai bayan iznin Allah, kamar yadda Allah 
Ta’ala ya ce: 

“Wane ne wanda yake yin ceto a gurinsa face da 
izninsa”.[Bakara, aya 255], 

Babu wanda zai cece shi sai bayan Allah ya yi masa 
izni. Kamar yadda ya ce: 

“Ba sa yin ceto sai ga wanda Allah ya yarda”. 
[Anbiya’u, aya 28], 

Kuma Shi (Allah) ba ya yarda da wani face mai 
Tauhidi, kamar yadda ya ce: 

“Duk wanda ya nemi wanin musulunci ya zama 
addini, to ba za’a karba daga gare shi ba”. [Ali Imran, 
aya 58], 

To idan ceto gabaki daya ya zama na Allah ne kuma 
ba zai yiwu ba face bayan ya yi izini, kuma Annabi ko 


17 



waninsa ba za su yi ceto ba sai dai idan ya yi musu izni, 
kuma ba zai yi izni ba face ga masu tauhidi, to sai ya 
bayyana gare ka cewa lallai ceto baki dayansa na Allah 
ne; ina neman sa kuma daga gare Shi; ina cewa: ya 
Allah kada ka haramta min cetonsa, ya Allah ka ba shi 
ceto na da makamancin wannan. 

Idan kuma ya ce: Annabi (S A W) an ba shi ceto 
kuma ina nema daga gare shi, shi din da Allah ya ba 
shi.. To, amsa ita ce: lallai Allah ya ba shi ceto kuma 
amma ya hanaka ka nema daga gare Shi, inda ya ce: 

“Kada ka kira wani tare da Allah” [Al-Jinn, aya 18], 

Idan ka kasance kana rokon Allah Ta’ala ya ba wa 
Annabi (S A W.) cetonka, to ka bi shi cikin fadin Allah 
Ta’ala: “Kada ka kira wani tare da Allah”. Sannan shi 
ceto an bai wa wanin Annabi (S A W ). Yainganta 
cewa mala’iku za su yi ceto, ’ya’yaye da sukariga 
iyayensu mutuwa su ma za su yi ceto, salihai ma za su 
yi ceto. Shin kana cewa tun da Allah ya ba su ceto, sai a 
roka daga gurinsu? To idan ka ce haka, tokakoma 
bautar salihai kenan wacce Allah ya ambata cikin 
Littafinsa. Idan ka ce a’a to maganarka cewa tun da 
Allah ya basu ceto, ni kuma ina neman ceton daga 
garesu su da Allah ya ba wa, wannan maganar ta baci. 

( 10 ) 

Idan ya ce a’a ni ba na yin shirka da Allah. Allah ya 
kiyashe ni Amma fakewa zuwa ga Salihai ai ba shirka 


18 



ba ne. To ka ce masa idan kana tabbatar da cewa Allah 
ya haramta shirka fiye da yadda ya haramta zina kuma 
ka tabbata tar da cewa Allah ba ya gafarta shirka, to 
mene ne wannan abin da Allah ya haramta kuma ya 
ambata cewa ba ya gafarta shi? To, ka ga lallai bai sani 
ba kenan. To ka ce masa yaya za ka kubutar da kanka 
daga shirka alhali kai ba ka san shi ba? Ko kuma yaya 
Allah ya haramta maka wannan ya ce ba ya gafarta shi 
amma ba ka yi tambaya kan sa ba, kuma ba ka san shi 
ba? Shin kana zaton cewa Allah ya haramta shi amma 
kuma bai bayyana shi ba. 

Idan kuma ya ce shirka ita ce bautar gumaka, mu 
kuma ba ma bauta wa gumaka. To ka ce masa mene ne 
ma’anar bautar gumaka? Shin kana tsammani cewa 
suna kudurce lallai wadannan itatuwa da duwatsu suna 
azurtawa kuma suna halitta kuma suna shirya wa wanda 
ya kira su alamarinsa? To wannan Alkur’ani yana 
karyata shi, kamar cikin fadin Allah Ta’ala: “Ka ce 
wane ne yake azurta ku daga sama da kasa ...” har 
zuwa karshen ayar. Idan kuma ya ce ai abin nufi shi ne 
wadanda suke nufin itacen da dutsen ko ginin da yake 
kan kabari ko waninsa suna rokon su, kuma suna yin 
yanka saboda su, kuma suna cewa suna kusantar da mu 
zuwa ga Allah kusantarwa, kuma Allah yana kare mu 
saboda albarkarsu, kuma yana ba mu saboda 
albarkarsu. To ka ce ka yi gaskiya; ai wannan shi ne 
abin da kuke yi a gurin duwatsu da ginin da yake kan 


19 



kabari da waninsu. To, idan ya tabbatar da cewa 
wannan aikin na su shi ne bautar gumaka to dama shi 
ne abin da ake nema. Kuma sai a ce masa: fadarka cewa 
shirka ita ce bautar gumaka, shin kana nufin wannan ne 
kawai ma’anar shirka, amma dogaro da salihai da 
kiransu ba ya shiga cikin wannan? To abin da Allah ya 
ambata a cikin littafinsa yana kore wannan magana 
taka Domin a ciki ya ambaci kafircin wanda ya rataya 
da Mala’iku ko Isa ko salihai. To babu makawa zai 
yarda da kai cewa lallai wanda ya tara wani daga cikin 
salihai cikin bautar Allah, to wannan ita ce shirka da 
Allah ya ambata a cikin Alkur’ani, to wannan shi ne 
ake nema. 

Ainihin maganar shi ne idan ya ce ba na shirka da 
Allah, to ka ce da shi: mene ne shirka da Allah? Fassara 
min ita. Idan ya ce: ma’anarta bautar gumaka: to ka ce 
mene ne ma’anar bautar gumaka? Fassara min ita. Idan 
ya ce ni ba na bauta wa kowa face Allah Shi kadai. To 
ka ce mene ne ma’anar bautar Allah Shi kadai? Fassara 
min ita. To idan ya fassara ta da abin da Alkur’ani ya 
bayyana to haka ake nema. Idan kuma bai sani ba to ta 
yaya zaiyi da’awar abin da bai san shi ba? Idan kuma 
ya fassara ta da abin da ba shi ne ma’anarta ba, to ka 
bayyana masa ayoyi bayyanannu kan ma’anar shirka da 
Allah da bautar gumaka, cewa shi ne ainihin abin da 
ake aikata wa cikin wannan zamani. Kuma bautar Allah 
Shi kadai ba shi da abokin tarayya ita ce abin da suke 


20 



musun ta gare mu, kuma suke hayaniya a kanta kamar 
yadda ’yan uwansu suka yi, inda suke cewa: 

Shin ya sanya abubuwan bauta duka su zama abin 
bauta guda? Lallai wannan wani abu ne mai ban 
mamaki”. [Saad, aya 5], 

Idan kuma ya ce: ai ban a kafirta saboda da kiran 
mala’iku da Annabawa ba ne; an kafirta su ne lokacin 
da suka ce mala’iku ’ya’yan Allah ne mata; mu kuwa ai 
ba mu ce Abdul Kadir ko waninsa dan Allah ne ba. To 
amsa ita ce: lallai jingina da ga Allah kafirci ne mai 
zaman kan sa. Allah Ta’ala ya ce: 

“Ka ce shi ne Allah abin bauta daya Allah abin nufi 
da bukata” [Ikhlas, aya 1-2], To duk wanda ya yi 
musun wannan to ya kafirta ko da kuwa bai yi musun 
surar ba. Kuma Allah Ta’ala ya ce: 

Allah bai riki wani abin haihuwa ba, kuma babu 
wani abin bauta tare da shi” [Mu’minun, aya 91], Sai ya 
banbanta tsakanin nau’o’in biyu, ya sa kowane daya 
daga cikinsu kafirci mai zaman kan sa. 

Kuma Allah Ta’ala ya ce: 

“Kuma suka sanya wa Allah abokan tarayya aljanu 
alhali kuwa Shi ya halicce su, kuma suka kirkiro masa 
’ya’ye maza da mata ba tare dailmi ba” [An’am, aya 
100], Kuma har ila yau, wata hujja a kan cewa wannan 
magana tasu ba daidai ba ce, ita ce cewa lallai wadanda 
suka kafirta masu kiran Lata da kasancewar sa mutumin 
kwarai ne ba su sanya shi dan Allah ba, haka kuma 


21 



wadanda suka kafirta saboda bautar aljanu ba su sanya 
su haka ba, haka ma kuma malamai cikin dukkan 
mazhabobi hudu suna ambata a babin hukuncin wanda 
ya yi ridda, cewa musulmi idan ya riya cewa Allah 
yana da da to ya yi ridda. Suna banbance wa tsakanin 
nau’o’in biyu na kafirci. 

Idan kuma ya ce: “Ku Saurara! Lallai waliyyan 
Allah babu tsoro gare su, kuma ba za su yi bakin ciki 
ba” [Yunus, aya 62], Ka ce wannan gaskiya ne, amma 
ba a bauta musu, kuma mu ba mu ambaci komai ba face 
ibadarsu da Allah da shirkar su da shi. Idan kuma ba 
haka ba, to abin da yake wajibi a kanka shi ne ka so su 
kuma ka bi su kuma ka yi ikrari da karamarsu domin 
babu wanda yake musun karamar waliyai face ’van 
bid’a da bata. Kuma Addinin Allah yana tsaka-tsakin 
bangare biyun ne. Kuma shiriya a tsakiya take, ba 
wannan batan ba ce, kuma ba daya batan ba ce. Haka 
kuma gaskiya a tsakiya take, ba wannan karyar ba ce, 
kuma ba daya karyar ba. 


( 11 ) 

Kan Tababbatar Da Cewa Lallai Shirkar Mutanen 
Farko Tana Da Sauki A Kan Shirkar Mutanen 
Zamaninmu 

Idan ka san cewa lallai wannan abin da mushrikan 
wannan zamanin namu suke ambaton sa da sunan 


22 



akida, shi ne shirkar da Alkur’ani ya sauka a kan ta, 
kuma Manzon Allah (S.A.W) ya yaki mutane a kanta, 
to ka sani cewa lallai shirkar mutanen farko tana da 
sauki a kan shirkar mutanen zamaninmu ta fiiska biyu: 

Na farkonsu: su mutanen farko suna yin shirka ne 
kuma suna kiran Mala’iku da waliyyai da gumaka tare 
da Allah, a lokacin sauki da jin dadi da kwanciyar 
hankali, amma a yayin tsanani sai su kadaita Allah da 
roko, kamar yadda Allah Ta’ala ya ce: 

Idan cuta ta shafe ku a cikin teku sai abin da kuke 
kira ba Allah ba ya bace muku; idan kuma ya tsirar da 
ku zuwa ga tudun kasa sai ku kawar da kai. Mutum ya 
kasance mai yawan kafirici”. [Isra’i, aya 67], 

Da fadarsa: 

“Ka ce: ku ba ni labari idan azabar Allah ta zo 
muku ko kuma tashin Kiyama ya zo muku, shin wanin 
Allah za ku kira idan kun kasance masu gaskiya. A’a, 
Shi dai za ku kira ya yaye muku abin da ku ke roka ya 
yaye muku idan ya so, kuma kuna mance abin da kuke 
shirka da shi”. [An’am, aya 40-41] 

Da fadarsa: 

Idan cuta ya sami mutum sai ya kira Ubangijinsa 
yana mai mayar da almari gare Shi” har zuwa fadinsa: 
“ka ji dadi da kafircinka dadi dan kadan, lallai kai kana 
cikin yan wuta” [Az-Zumar, aya 8], 

Da fadarsa: 


23 



“Kuma idan taguwar ruwa ta lullube su kamar 
duwatsu, sai su kira Allah suna masu tsarkake Addini 
(Addu’a) gare shi” [Lukman, aya 32], 

Duk wanda ya fahimci wannan matsalar wacce 
Allah ya bayyana cikin Littafinsa cewa lallai mushrikan 
da Manzon Allah (S.A.W.) ya yake su suna kiran Allah 
kuma suna kiran wanin Allah lokacin sauki da 
kwanciyar hankali, amma cikin tsanani da cuta ba sa 
kiran kowa face Allah Shi kadai ba Shi da abokin 
tarayya, suna mance wa da shuwagabanninsu; wannan 
zai bayyana masa banbanci tsakanin shirkar mutanen 
farko da shirkar mutanen zamaninmu. Amma ina 
wanda zuciyarsa za ta fahimci wannan mas ala da 
kyakkyawar fahimta tabbatacciya! Allah Shi ne abin 
neman taimako. 

Al’amari na biyu: lallai mutanen farko suna kiran 
Allah da wasu mutane makusanta a gurin Allah, ko dai 
Annabawa ko kuma waliyyai ko kuma mala’iku, ko 
kuma suna kiran bishiyoyi ko duwatsu wadanda su 
masu da’a ne ga Allah ba masu saba masa ba ne. To 
amma mutanen zamaninmu suna kiran Allah tare da 
mafi fasikancin mutane. Wadannan da suke kira sune 
ake bayar da labarin ayyukan fajirci da suke aikatawa, 
kamar zina da sata da barin Salla da wanin wannan . 
Shi wanda yake da irin wannan imani ga wani salihi, ko 
ga abin da ba ya yin sabo kamar itace ko dutse, 
sha’aninsa ya fi sauki ga wanda yake imani da wanda 


24 



yake ganin fasikancinsa da barnarsa, kuma yake shaida 
a kan haka. 


( 12 ) 

Hujjoji A Bayyane Da Suke Kau Da Rikicin Wanda 
Yake Riyawa Cewa Wanda Ya Aikata Sashin Wajibai 
Na Addini Ba Zai Zama Kafiriba Ko Da Ya Zo Da 
Abin Da Yake Kore Tauhdi 

Idan ka tabbatar cewa lallai wadanda Manzon 
Allah (S.A.W.) ya yake su sun fi ingantaccen hankali 
kuma sun fi shirka mai sauki daga wadannan, to ka sani 
cewa su wadannan suna da wata shubuha (rikici), suna 
kawo ta kan abin da muka ambata, kumai ita ce mafi 
girman shubuharsu. To ka karkato da jinka domin ka ji 
jawabinta. Shubuhar tasu ita ce fadinsu cewa wadanda 
Alkur’ani ya sauka a kansu ba sa shaida wa da La Ilaha 
Illal lahu, kuma suna karyata Manzo (S A W ), kuma 
suna musun tashin Kiyama, kuma suna karyata 
Alkur’ani, kuma suna cewa shi sihiri ne. Amma mu 
muna shaida wa da La Ilaha Illal lahu, da kuma 
Muhammad Rasulul lahi, kuma muna gaskata 
Alkur’ani kuma muna imani da tashin Kiyama, kuma 
muna salla, muna yin azumi, to yaya za ku mayar damu 
kamar su? 


25 



To amsa ita ce babu wani sabani tsakanin malamai 
dukkansu cewa idan mutum ya gaskata Manzon Allah 
(S.A.W) cikin wani abu, kuma ya karyata shi cikin 
wani abu. cewa kafiri ne, bai shiga cikin Musulunci ba. 
Haka nan kuma idan ya yi imani da wani sashi na 
Alkur’ani ya kuma karyata wani sashin nasa, kamar 
wanda ya tabbatar da tauhidi amma kuma ya yi musun 
salla ko kuma ya yarda da tauhidi da salla amma ya yi 
musun wajabcin zakka, ko kuma ya tabbatar da 
dukkansu amma ya yi musun azumi, ko kuma ya 
tabbatar da wadannan dukkansu amma yayi musun 
hajji. Kuma a lokacin Annabi (S A W.) da yazama 
wasu mutane ba su mika wuya sun jawu ga hukuncin 
hajji ba sai Allah ya Saukar game da su: 

“Allah ya wajabta wa mutane aikin hajji ga wanda 
ya samu iko; kuma duk wanda ya kafirta to Allah 
Mawadaci ne ga barin talikai” [Ali Imran, aya 97], 

Kuma wanda ya tabbatar da wannan amma ya yi 
musun tashin Kiyama, to ya kafirta a wajen malamai 
baki daya; jininsa da dukiyarsa sun halatta, kamar 
yadda Allah Ta’ala ya ce: 

“Lallai wadanda suka kafirta da Allah da 
manzanninsa kuma suna nufm su rarrabe tsakanin Allah 
da manzanninsa, kuma suna cewa mun yi imani da 
sashin manzanni kuma mun kafirce wa sashi, kuma 
suna so su riki wata hanya tsakanin wannan, to 
wadannan sune kafirai na gaske. Kuma mun tanadar wa 


26 



kafirai azaba mai wulakantarwa”. [Nisa’i ava 150- 
151], 

To idan ya kasance Allah ya bayyana a cikin 
Littafinsa cewa duk wanda ya yi imani da sashi kuma 
ya kafirce wa sashi, to kafiri ne na gaske, kuma ya 
cancanci abin da aka ambata, to ka ga rikici ya gushe 
kenan. 

Kuma sai a ce da shi: idan ka tabbatar da cewa duk 
wanda ya gaskata Manzo (S A W.) a kan komai amma 
ya yi musun wajabcin salla cewa kafiri nejininsa ya 
halitta bisa ijma’i malamai, haka nan idan ya tabbatar 
da komai amma ya yi musun tashin Kiyama, haka nan 
kuma idan ya yi musun wajabcin azumi amma ya 
gaskata sauran. Mazhabobin malamai ba su yi sabani a 
kan sa ba. Kuma hakika Alkur’ani ya fadi haka kamar 
yadda ya gabata. 

To, abu ne sananne cewa tauhidi shi ne mafi girman 
farilla wacce Annabi (S A W.) ya zo da shi kuma shi ne 
mafi girma daga salla da zakka da azumi da haji, to 
yaya idan mutum ya yi musun wani abu na wadannan 
al amuran yana kafirta, ko da ya aikata duk abin da 
Manzo (S.A.W.) ya zo da shi, amma idan ya yi musun 
tauhidi wanda yake shi ne Addinin Manzanni dukkansu 
ba zai kafirta ba? Subhanal Lahi! Mene ne ya fi wannan 
jahilcin ban mamaki! 

Kuma a ce masa: ga sahabban Manzon Allah 
(S.W.A.) sun yaki kabilar Bani Hanifa, tare da cewa 


27 



sun musulunta tare da Annabi (S.A.W.) kuma suna 
shaida wa da La Ilaha Illal lahu Muhamadu Rasulullahi, 
kuma suna kiran salla, kuma suna yin salla. Idan ya ce 
to ai suna cewa Musailama Annabi ne; to ka ce wannan 
shi ne abin nema. Idan ya kasance cewa idan mutum ya 
daukaka wani zuwa matsayin Annabi (S A W) ya 
kafirta, kuma jininsa da dukiyarsa sun hallata, kuma 
kalmomin shahada biyu ba za su amfane shi ba, haka 
ma salla; to yaya wanda ya daukaka Shamsan ko Yusuf 
ko wani Sahabi ko wani Annabi zuwa martabar 
Ubangijin sammai dakasa; Subhanallahi! Abin mamaki 
da girman sha’anin Allah! “kamar haka ne Allah yake 
yumke zuciyar wadanda ba sa sani”. [Ar-Rum, aya 59], 

Kuma sai a ce: wadanda Aliyu ya kona su da wuta 
dukkansu suna da’awar Musulunci kuma suna cikin 
sahabbansa ne, kuma sun dauki karatu ne daga 
sahabbai. Sai dai sun kudurce game da Ali kamar yadda 
suka kudurce ga Yusuf da Shamsan da makamancinsu, 
to yaya sahabbai suka hadu kan yakinsu da kafircinsu. 
Shin kuna tsamani cewa sahabbai suna kafirta 
musulumi ne, ko kuma kuna kudurce wa a kan Taj da 
makamancinsa ba ya cutarwa, kuma i’itikadi kan Ali 
bin Abi Dalibi kafirci ne. 

Kuma sai a ce ga mutanen Bani Ubaid Alkaddah 
wadanda suka mallaki Magrib da Misira cikin lokacin 
sarautar Banul Abbas, dukkansu suna cewa La Ilaha 
illal Lahu Muhammad Rasulul Lah, kuma suna da’awar 


28 



Musulunci, kuma suna yin sallar juma’a da sallar jam’i. 
Lokacin da suka bayyanar da sabani ga shari’a a cikin 
wasu abubuwan da ba su kai wadanda muke ciki ba, sai 
malamai suka yi hadu a kan kafircinsu da yakarsu, da 
kuma cewa garinsu ya zama garin yaki. Kuma Musulmi 
suka yake su har sai da suka tsamo abin da yake 
hannunsu na garuruwan musulmi. 

Kuma sai a ce: idan mutanen farko sun kasance ba a 
kafirta suba face domin sun gama tsakanin shirka da 
karyata Manzo da Alkur’ani, da musun tashin Kiyama, 
da wanin wadannan, to mene ne ma’anar babin da 
malaman kowace mazhaba suka ambace shi «Babin 
Hukuncin wanda ya yi Ridda ». Shi ne musulmi wanda 
ya kafirta bayan musuluncinsa. Sannan suka ambaci 
nau’o’i da yawa ko wane nau’i yana kafirta mutum, 
kuma yana halitta jininsa da dukiyarsa. Har Suka 
ambaci abubuwa masu sauki gurin masu aikata su, 
kamar kalmar da yake fadan ta da harshensa ba da tana 
zuciyarsa ba; ko kuma kalmar da yake ambaton ta ta 
fuskar wasa da ba’a. 

Kuma sai a ce: wadanda Allah ya fadi a kansu 
cewa: 

“Suna rantsewa da Allah ba su fada ba, amma 
hakika sun fadi kalmar kafirci, kuma suka kafirta bayan 
musulucinsu” [Tauba, aya 74], 

Shin ba ka ji Allah ya kafirta su ba saboda wata 
kalma, tare da kasancewarsu cikin zamanin Manzon 


29 



Allah (S A W), kuma suna yin jihadi tare da shi, kuma 
suna yin salla, kuma suna bayar da zakka da hajji, kuma 
suna yin tauhidi. 

Haka nan kuma wadanda Allah ya ce a kansu: 

“Ka ce Shin da Allah da Manzonsa da ayyoyinsa ne 
kuke yin isgili; kada ku kawo wani uzuri! Hakika kun 
kafirta bayan imaninku”.[Tauba, aya 65, 66], 

To wadannan da Allah ya bayyana cewa sun kafirta 
bayan imaninsu, suna tare da Manzon Allah (S A W) 
cikin yakin Tabuka, suka fadi kalmar da suka fada; sun 
fade ta ne ta fuskar wasa! To ka yi tunanin wannan 
shubuhar; ita ce maganarsu cewa: kuna kafirta mutanen 
da suke cewa La Ilaha Illal Lahu, alhali suna cikin 
Musulmi, kuma suna yin salla da azumi, sannan ka yi 
lura da jawabinta, domin lallai yana daga cikin mafi 
amfanin abubuwan da suke cikin wannan littafin. 

Kuma daga cikin dalilai a kan wannan abin da 
Allah ya bayar da labarin sa na Bani Isra’ila tare da 
musuluncinsu da nagartarsu cewa sun ce wa Musa: 

“Ka sanya mana abin bauta kamar yadda suke da 
abin bauta” [A’araf, aya 138], 

Da kuma fadar wasu daga cikin sahabbai: ‘ka sanya 
mana bishiya da za mu rinka rataye takubbanmu kamar 
yadda (mushrikai) suke da irinta’. Sai Manzon Allah ya 
rantse cewa wannan irin maganar Bani Isra’ila ce:‘ka 
sanya mana abin bauta’. 


30 



( 13 ) 


Hukuncin Musulmin Ya Fada Cikin Wani Nau’i Na 
Shirka Da Jahilci Sannan Ya Tuba 

Mushrikai suna da wata shubuha wacce suke yin 
nuni da ita kan wannan kissa, ita ce: suna cewa Bani 
Isra’ila ba su kafirta ba da wannan maganar ta su, haka 
nan ma wadanda suka ce: ‘ka sanya mana bishiyar 
rataya’ suma ba su kafirta ba. To amsa ita ce: Su Bani 
Isra’ila ba su aikata haka ba, haka nan kuma wadanda 
suka tambayi Annabi (S A W) ba su aikata haka ba. 
Babu sabani cewa Bani Isra’ila da sun aikata haka da 
sun kafirta, haka nan babu sabani kan wadanda Manzon 
Allah (S.A.W) ya hana su cewa da ba su yi masa da’a 
ba suka riki wannan bishiya bayan ya hana su, to da sun 
kafirta. Wannan shi ne abin nema. Sai dai wannan 
kissar tana nuni kan cewa musulmi ko malami ma yana 
iya fadawa cikin nau’in shirka bai sani ba. Kuma tana 
nuna koyon karatu da kula da sanin cewa maganar 
jahili cewa ai mun fahimci tauhidi, to wannan yana 
cikin mafi girman jahilci da makirce makircen shaidan. 
Kuma tana nuni kan cewa lallai musulmi mai kokari 
idan ya fadi wata maganar kafirci amma bai sani ba, 
sannan aka fadakar da shi kan haka ya tuba cikin 
lokacin, to ba zai kafirta ba, kamar yadda Bani Isra’ila 
suka aikata da wadanda suka tambayi Annabi (S A W); 
kuma tana nuna ko da bai kafirta ba, to ana kaurara 


31 



masa magana kamar yadda Manzon Allah (S A W.) ya 
aikata. 


( 14 ) 

Wanda Ya Riya Wadatuwa A Tauhidi Da Cewa La 
Llaha Illal Lahu Ko Da Yazo Da Abin Da Zai 
Warwareta 

Kuma mushrikai suna da wata shubuha dabam. 
Suna cewa Annabi (S A W.) ya zargi Usamah kan 
kashe wanda ya ce La ILaha Illal Lahu, haka nan kuma 
maganarsa cewa: « an umarce ni in yaki mutane har sai 
sun ce La llaha Ilal Lahu », da wasu hadisai masu nuni 
kan kyale wanda ya fadi wannan kalma. Manufar 
wadannan jahilai ita ce cewa duk wanda ya fadi 
wannan kalma ba’a kafirta shi, kuma ba a kashe shi ko 
da ya aikata duk abin da ya aikata. 

To abin da za a ce wa wadannan mushrikai jahilai 
shi ne: abin sani ne cewa Manzon Allah (S A W) ya 
yaki yahudawa, ya ribace su, ga shi kuma suna cewa La 
ilaha Illal Lahu. Kuma sahabban Manzon Allah 
(S.A.W) sun yaki Banu Hanifa, suma kuma suna cewa 
La ilaha illal lahu Mahammad Rasulullahi, kuma suna 
yin salla, suna da’awar musulunci Haka nan kuma 
wadanda Aliyu ya kona su da wuta. Wadannan jahilai 


32 



suna tabbatar da cewa duk wanda ya yi musun tashin 
Kiyama za’a kafirta shi, kuma a kashe shi, ko da ya ce 
La ilaha illal Lahu. Haka kuma duk wanda ya yi musun 
wani abu daga cikin rukunan musulunci ya kafirta 
kuma za’a kashe shi ko da ya fade ta. To yaya ba za ta 
amfane shi ba idan ya yi musun wani reshe na Shari’a, 
amma kuma ta amfane shi idan ya yi musun tauhidi 
wanda yake Shi ne tushen Addinin Manzanni, da kuma 
tozonsa. Sai dai makiyan Allah ba su fahimci ma’anar 
hadisan ba. 

Amma hadisin Usama, sha’aninsa shi ne: shi Usama 
ya kashe wani mutum ne wanda ya yi da’awar 
musulunci, shi kuma ya na tsammanin cewa ya fada ne 
domin tsoron kada ya rasa ransa ko dukiyarsa. Mutum 
idan ya bayyanar da Musulunci, ya wajaba a kyalle shi 
har sai abin da yake saba wa hakan ya bayyana daga 
gare shi. A kan haka ne Allah ya saukar da aya: 

“Ya ku wadanda suka yi imani! Idan Kun yi tafiya a 
cikin kasa domin yaki don daukaka kalmar Allah, to ku 
nemi bayani” [Nisa’i, aya 94], 

Ayar tana nuni ne a kan kyale duk wanda ya fadi 
kalmar shahada, da kuma neman bayani. Idan abin da 
yake saba wa Musulunci ya bayyana bayan haka daga 
gare shi, to sai a kashe shi, saboda fadinsa: “ku nemi 
bayani”. Idan da ya kasance wanda ya fade ta ba za a 
kashe shi ba, to neman bayyanin ba shi da ma’ana 
kenan. Haka wancan hadisin da irinsa; ma’anarsa ita ce 


33 



abin da muka ambata, cewa duk wanda ya bayyanar da 
tauhidi da musulunci, to ya wajaba a kyale shi, har sai 
abin da yake warware shi ya bayyana daga gare. Kuma 
dalili a kan haka shi ne cewa shi Manzon Allah 
(S A W) da ya ce a cikin hadisin Usama: ‘shi ne ka 
kashe shi bayan ya ce La Ilaha Illal Lahu! , da kuma ya 
ce: ‘an yi mini umurni in yaki mutane har sai sun ce La 
ilaha Illal Lahu’, to shi ne kuma wanda yaceakan 
khawarijawa: “duk inda kuka gamu da su ku kashe su. 
Idan na riske su lallai zan kashe su karmar kisan 
Adawa”.h Tare da kasancewarsu suna daga cikin 
mafiya yawan mutane wajen ibada da hailala, har wasu 
sahabai suna raina sallarsu a kan tasu; kuma ga shi sun 
dauki karatu ne a gurin sahabbai, amma La Ilah Illal 
Lahu, ba ta amfane su ba, haka nan kuma yawan 
ibadarsu da kuma da’awar Musuluncinsu, domin abin 
da ya bayyana daga gare su na saba wa musulunci. 

Haka nan abin da muka ambata na yakar yahudawa 
da yakar Bani Hanifa da sahabbai suka yi. Haka nan 
kuma Annabi yayi niyar ya yaki Bani Mustalik lokacin 
da wani mutum ya ba shi labarin cewa sun hana zakka, 
har sai da Allah ya saukar da ayar. 

“Ya ku wadanda suka yi imani! Idan wani fasiki ya 
zo muku da labari to ku nemi bayani, domin kada ku 
cuci wadansu mutane a cikin jahilci, ku wayi gari kuna 
masu nadama a kan abin da kuka aikata”. [Hujurat, aya 
6], Mutumin kuma karya ya yi musu. Dukkan wannan 


34 



yana yin nuni ga manufar Annabi (S A W) cikin 
hadisan da suke yin hujja da su. 

( 15 ) 

, Banbanci Tsakanin Neman Agaji Gurin Mai Rai 
Kan Abin Da Yake Da Ikonsa, Da Neman Agaji Daga 
Waninsa 

Kuma suna da wata shubuhar dabam. Ita ce wacce 
Annabi (S A W) ya ambata cewa mutane Ranar Lahira 
za su nemi ceto da Adam, sannan Nuhu, sannan 
Ibrahim, sannan Musa, sannan Isa; dukkansu suna 
bayar da uzurinsu, har su kai gurin Manzon Allah 
(S A W ). Suka ce to wannan yana nuni ga neman agaji 
da wanin Allah, kuma cewa yin haka ba shirka ba ne. 

To jawabi shi ne mu ce tsarki ya tabbata ga wanda 
ya yumke zukatan makiyansa. Neman agaji da halitta 
kan abin da yake da ikonsa ba ma musun sa; kamar 
yadda Allah Ta’ala ya fada ne cikin kissar Annabi 
Musa: 

■ “Sai wannan da yake daga kabilarsa ya nemi 
taimakonsa a kan wanda yake daga abokan gabarsa” 
[Kasas, aya 15], Kamar yadda mutum yake neman 
taimakon abokansa lokacin yaki ko waninsa, cikin 
abubuwan da suke da iko a kansu. Mu muna musun 
neman agaji na ibada wacce suke aikatawa a kan 
kaburburan waliyai ko cikin abin da babu mai iyawa 


35 



face Allah. Idan haka ya tabbata, to neman agajinsu da 
Annabawa ranar kiyama, suna nema ne su roki Allah ya 
yi wa mutane hisabi don ’yan aljanna su huta daga 
bakin cikin tsaiwar tashin Kiyama. To wannan ya 
halatta a duniya da lahira Wannan kuwa shi ne ka zo 
wajen mutumin kirki mai rai, kana zaune da shi kuma 
yana jin zancenka, sai ka ce masa ka roka min Allah; 
kamar yadda sahabban Manzon Allah suke rokan sa 
cikin rayuwar sa. Amma bayan mutuwarsa to Allah ya 
kiyashe su su roke shi gurin kabarinsa. Kai Magabata 
na kwarai sun yi hani ga wanda yake nufan wani kabari 
domin ya yi addu’a a wajen, to yaya rokansa shi da kan 
sa? 

Kuma suna da wata shubuha ta dabam, ita ce kissar 
Ibrahim lokacin da aka jefa shi cikin wuta, sai Jibrilu ya 
bijiro masa ta sama ya ce masa: shin kana da wata 
bukata? Sai Ibrahim ya ce amma a gurinka babu. Sai 
suka ce to da neman agaji da Jibrilu shirka ne da bai 
bijiro wa Ibrahim (A.S) ba! 

To amsa a nan ita ce lallai wannan tana cikin nau’in 
shubuhar farko, domin Jibrilu ya gitta masa cewa zai 
amfane shi ne kan abin da zai iya yi kamar yadda Allah 
Ya ce game da shi Jibrilu: “mai tsananin karfi”. Da 
Allah ya yi masa izini ya dauke wutar da aka jefa 
Ibrahim (A.S.) da abin da yake gefenta na duwatsu da 
kasa ya jefa ta can gaba shin kasa ko yammanta, to da 
ya aikata. Kuma da ya umurce shi ya dauke Ibrahim ya 


36 



ajiye shi a wani guri mai nisa, da ya yi. Da kuma ya 
umurce shi ya dauke shi zuwa sama da ya aikata. 
Wannan kamar mutum ne mawadaci yana da dukiya 
mai yawa, sai ya ga wani mabukaci, sai ya ce masa zai 
ba shi ranee, ko kuma ya ba shi wani abu wanda zai 
biya bukatarsa. Sai shi wannan mutunin ya ki karbar 
wannan kudi ya hakura har sai Allah ya kawo masa 
arziki da babu mai yi masa gori a kansa. To ina za ka 
hada wannan da neman agaji na ibada da na shirka, 
idan da sun kasance suna sani? 

( 16 ) 

Wajabcin Aiki Da Tauhidi A Zuciya Da Harshe Da 
Gabobi Idan Ba Da Wani Uzuri Na Sharia Ba 

Za mu cika maganarmu da matsala mai girma in 
Allah yaso, wadda za ka iya gane ta daga abin da ya 
gabata. Sai dai za mu kebance ta da zance saboda 
girman sha’aninta da kuma yawan kuskuren da ake yi a 
cikinta. 

Sai muce: babu sabani cewa tauhidi babu makawa 
ya kasance da zuciya da harshe da aiki. Idan wani abu 
ya yi gibi daga ciki to wannan mutumin ba musulmi ba 
ne. Idan ya san tauhidi amma bai yi aiki da shi ba, to 
kafiri ne mai taurin kai kamar Fir’auna da Iblisa da 
makamancinsu. Mutane da yawa suna yin kuskure cikin 
wannan. Suna cewa wannan gaskiya ne kuma mun 


37 



fahimci wannan, kuma muna shaida wa gaskiya ne Sai 
dai ba mu da ikon aikata wa. Kuma ba ya yiwuwa ga 
mutanen garinmu dole sai dai mu yi muwafaka da su; 
da wasu uzurori daban-daban. Shi kuma miskini bai san 
cewa yawa-yawan shugabannin kafirai sun san gaskiya, 
babu abin da ya sa su suka bar ta sai dai domin wani 
abu na uzuri, kamar yadda Allah Ta’ala ya ce: 

“Sun sayi ayoyin Allah da kudi dan kadan” 
[Bakara, aya 9]; da wasu ayoyi kamar: 

“Suna sanin sa kamar yadda suke sanin ’ya’yansu” 
[Bakara, aya 146], 

Idan kuma ya yi aiki da tauhidi aiki na zahiri, amma 
bai fahimce shi ba, kuma bai kudurce shi ba a 
zuciyarsa, to munafiki ne, kuma wannan ya fi kafirci 
tsantsa sharri: 

“Lallai munauikai suna cikin waje mafi kaskance a 
wuta” [Nisa’i, aya 145], 

To wannan ita ce matsala babba za ta bayyana maka 
idan ka lura da ita a harsunan mutane za ka ga wanda 
ya san gaskiya kuma ya bar aiki da ita domin tsoron 
tauyewar duniyarsa ko mukaminsa ko wani abu; kuma 
za ka ga mai aiki da ita a zahiri ba badini ba. Idan kuma 
ka tambaye shi kan akidarsa sai ka ga bai sani ba. Sai 
dai wajibi ne a kanka ka fahimci ayoyi biyu cikin 
Alkur’ani: 

Ta farko, abin da ya gabata na fadin Allah: 


38 



“Kada ku kawo wani uzuri kun kafirta bayan 
imaninku” [Tauba, aya 66], 

Idan ka tabbatar da cewa wasu daga cikin wadanda 
suka yaki Rumawa tare da Annabi (S.A.W) sun kafirta 1 

domin wata kalma da suka fada ta fuskar wasa, sai ya 
bayyana gare ka cewa wanda ya fadi kalmar kafirci, ko 
ya yi aiki da ita domin tsoron tauyewar dukiya ko 
mukami, ko kuma neman dadadawa wadanda suka saba 
da shi, ya fi girma kan wanda yake fadar kalmar ta 
fuska kakaci da wasa. 

Aya ta biyu ita ce fadin Allah Ta’ala: 

“Wanda ya kafirta da Allah bayan imaninsa sai dai 
wanda aka tilasta shi, alhali zuciyar tana cikin nutsuwa 
da imani; amma wanda kirazansu suka yi sarari da 
kafirci to Fushin Allah ya tabbata gare su, kuma suna 
da azaba mai girma. Wannan kuwa domin sun so 
rayuwar duniya a kan ta lahira” [An-Nahl, aya 106, 
107]. Allah bai ba wa wadannan uzuri ba face wanda 
aka tilasta tare da cewa zuciyarsa tana natse da imani. 
Amma wanin wannan, to ya kafirta bayan imaninsa; dai 
dai ne ya aikata domin tsoro ne, ko neman dadadawa 
wani, ko kishin garinsa ko iyalansa ko danginsa ko 


1 Wadannan da ma munafukai ne, sun fita zuwa yaki ba domin 

sun yi imani ba; shi ne Allah ya tona musu asiri, suka fadi kalmar 
da ya bayyana ga kowa cewa daman can su ba musulmin gaskiya 
ba ne. (Ta’alikin wanda ya yi bita). 


39 



dukiyarsa, ko kuma ya aikata ne ta fiiskar wasa ko 
wanin wannan na bukatu, sai dai kawai wanda aka 
tilasta wa. 

To ayar tana nuni kan wannan ta fiiskoki biyu: 

Ta farko fadinsa: “Sai wanda aka tilasta wa”; Allah 
bai toge kowa ba sace wanda aka tilasta wa; kuma abu 
ne sananne cewa mutum ba a tilasta masa sai wajan 
magana ko wani aiki, amma akidar zuciya to babu mai 
tilasta shi. 

Ta biyu: fadinsa Ta’ala: “wannan kuwa domin sun 
zabi rayuwar duniya kan ta lahira); sai ya bayyana cewa 
wannan kafircin da azabar ba su kasance domin akida 
ko jahilci ko kin addini ko son kafirci ba; dalilinsa 
kawai shi ne kwadayin abu na duniya, sai ya zabi shi a 
kan Addini. Allah Ta’ala Shi ne mafi sani. 

Tsira da amincin Allah su tabbata ga Annabi 
Muhammad, da alayensa da sahabbansa baki daya. 


40 










, ? > 
2A' 


j>\IS' f\£ 















